


pe 


La 5 2 


YCHYDIG O 


BENNILLION 


AR YR ACHLYSUR O FARWOLAETH 


AFYDD JOEN, 
O Lanbedr-ar-Fro, swydd Forganwg, 


a 





Yr hwn a ymadawodd â'r fuchedd H0n Ebrill yr 11eg, 1849, yn 82 
oed ; gwedi bod yn aelod ac yn ddiacon ffyddlon gyda'r Bedydd- 
wyr yn Nghroesypare, 57ain o flyneddau, 


4 
| 





Gwagedd o wagedd, medd yr ysgrythyr, 
Yw pob-peth dan yr haul a welir ; 
Gorthrymdêr yspryd, rhagofalon,— 
Does dim ond gras a lanw'r galon: 
Y mae'r ddaear yn heneiddio 
Fel dilledyn wrth ei wisgo ; 

Marw sydd nos a dydd !— 
Ond daw rhydd oleuni, 
I'r rhaì sydd wedi eu badgenhedlu 
Trwy ffydd i garu'r Arglwydd Iesu. 


ŵJ 


Sr Ee. A GN 
nA 


cae ned ——_————— 
gym en 


Yn ngwyneb amryw or'chwyliaethau, 
Mae ryw syndod i'm meddyliau ! 
Wrth weled rhai o'r pererinion, 
Gynt a gerais i 'n fy nghalon, 
I dir anghof yn dihangyd, 
” Heb obaith iddynt mwy ddychwelyd, 
| Nes daw'r dydd ca'nt dd'od yn rhydd 
1 | O'u holl gudd garcharau, 
I ail-uno eu heneidiau, 
A chanu'n iach i fro y beddau, 











2 


Mae'r brawd Dafydd John, er galar, 

Yn awr yn ddistaw yn y ddaear; 

Ei ran anfarwol a ddychwelodd 

At ei Dduw yr hwn a'i rhoddodd ; 

Yn hyd pun” deg a saith o flwyddau, 

Ar fynydd gras fe'i daliodd angau : 
Er gwaethaf llid g cnawd a'r byd, 

Geg&ryn ymlid o'i gwmpas, 

Roedd yn blodeuo yn ei broffes, 

A chai ei garu 'mhob cymdeithas. 


Nid swn heb sylwedd oedd gan Dafydd, - 

Trwy holl dymor maith ei grefydd, 

Ond bu'n adeiladu'n ffyddlon r 

Ar wir sail yr apostolion ; 

Er ei fod mewn cnawd yn rodio, 8 

Nid oedd felly yn milwrio, J 
Ond trwy ffydd, nos a dydd, | 

frbob tywydd mor gyson, 

Ai'n ol traed y cwmwl tystion 

Sy'n trigfanu ar fynydd Sion. 


Nid dan y cwmwl ca'dd ei gym'ryd, 
I drigfanau tragwyddolfyd, 
Ônd fel Paul mewn eitha” hyder, 
Yn ngoleuni Haul Cyfiawnder; 
Gwedi ymwregysu 'i lwynau 
— Yn arfogaeth Duw y duwiau ; 
Ofn a braw yn sefyll draw, 
A'i ddwylaw yn ymaflyd: 
Mor gadarn yn yr hen addewid, h 
Nes myn'd o'r gwae i dir y gwynfyd. 






3 
O, cofia William! daw'r diwrnod, 
Rhaid myn'd ar ol dy dad i'r beddrod ; 
Mae yn dy feddiant ran anfarwol 
Sydd i wynebu byd tragwyddol. 
Ti gefaist lawer o'th gynghori,— 
Gochel rhag eu diystyru, 

Rhag ofn y daw yn ol llaw 
Ddydd o fraw wrth ail goffa ; 
Clwyf euogrwydd yn dy ddala, 
Heb un meddyg fallai i'w wella. 


Llawer gwaith y clywaist ddwedyd, 
Cofia'th Greawdwr yn dy i'engctyd ; 
Mae'r tymor hwnw gwedi myned, 
Ni chai di mwyach byth ei weled ; 
Ond mae amynedd fawr Jehofa 
A'i drugaredd rad yn para ;— 

Galw mae i 'difarhau, 
Ac i ufuddhau hefyd 
I Dywysog mawr y bywyd,— 
Ì'r rhai sy'n gwrando mae'r addewid. 


Och, Croesyparc! ti gollaist biler 
Fu'n ddefnyddiol yn ei amser ; 
Fel milwr ffyddlon, bu'n ymdrechu: 
'Trwy ras, i gynal achos Iesu, * 
Ond, 'nol terfynedig gyngor, 
Oddiwrth ei waith aeth at ei wobr: 
Gwerthfawr yw yn ngolwg Duw, 
Farwolaeth ei seintiau :— 
Cyn caffo Sion fod mewn eisiau, | Ŵ] 
Fe alw'r meibion yn lle'r tadau. F 











u 


Cyn terfynu rhaid i fin” ' a b^ 


Fwrw'm hadling i'r drysorfa ; o iW - ŷ 
Gan ddymuno cyflawn heddwch ” 


Yn Nghroesypare, a gwir ddiddânwellg.. 


Fel b'o iddynt braidd a bugail, FN 
Gyd-filwrio yn yr anial; Ae ' 

Cario'r arch gyda pharch, “ î 
Ag anerch eu gilydd,— 4 
A rhodio 'r hyd y llwybr newydd, 1 
Gysegrwyd ar Galfaria fynydd, | 


Bellach rhaid i fi ddystewi, 
'Mae'n ngalluoedd wedi pallu ; ì | 
Yr holl adeilad yn adfeilio, 
A'r pren almon yn blodeuo ; 
Rhai fu gynt yn hwylus falu 
Bwyd i'r cylla gwedi colli ; 

'R aelodau clau yn llesghau, 
Pylu mae'r golygon !— | 
Gwyn fyd y rhai sy'n para'n ffyddlon h 
Dan y groes nes cael y goron. 


LL EWN LLA SS NSF NS SL SSL 


Caerdydd: Argraffwyd gan W. Owên, Heol Duc. 





